ષે 
ખોધ પાઠ ૨. 
દ હ 
જેનધમ-દયાધમે. 


આપણુને કોઈ દુઃખ આપે, આપણુને કેઈ મારે, આપ- 
ણને કોઈ ગાળે ભાંડે તો આપણુને કેવું લાગે ? ઘણું માઠું લાગે. 
ત્યારે આપણે કોઈ જીવને ટ દુઃખ આપીએ, કોઈ જીવને મારીએ 
તો તે જીવને પણુ માઠું લાગે. માઠું લાગે, તે જેમ આપણુને 
ગમતું નથી, તેમ આપણે કોઇને માડું લાગે તેવું કરીએ, તે તે- 
મને કેમ ગમે? એટલા માટે આપણે કેઇઇને મારું નહિ, કોઇને 
હણવું નહિ, કોઇને દુઃખ આપવું નહિ, કોઇને હેરાન કરવું નહિ; 
કોઇને ગાળો રવી નહિ અને કોઈ સાથે વેર રાખડું નહિ. જેન- 
ધર્મમાં એમ કથ્યું છે કે સય જીવઉપર્‌ દયાભાવ રાખવે; તેથીજ 
જૈનધમેનું બીજી નામ દયાધર્મ છે. 


મક્ષ પાડ ૨? 


આપણને કોઈ દુઃખ આપે તો તે ગમે? 
આપણે ક્યો ધમ પાળીએ છીએ ? 

૩ જેનધ્રમેમાં શું કહેલું છે? 

૪ જેનધમેતું બીજું નામ શું છે? 

પ જેનધમેને દ્યાધ્રમ શામાટે કહેછે ? 


757 ત: 


ખોધ પાઠ ૩, 
ભગવાન. 


શ્રી જિન ભગવાનના વહાલા ખાળકે, જેણે સઘળાં પાપ 


દૂર કર્યા હોય, તે જેતધ્મમાં ભગવાન કહેવાય. જેમ ખાણુ- 


ુ- 1 


માંથી સેતું ને માટી સામે નીકળે, પણુ માટી દૂર કરવાથી 
ચોખ્ખું સોનું બાકી રહેછે, તેમ પાપ દૂર કરવાથી જીવ ચાખો 
થઈ રહેછે. એવા ચોખ્ખા જીવવાળા મોટા માણુસો ભગવાન 
ગણાય છે. જેમ અંધારૂં જવાથી અજવાળું રહેછે, તેમ અજ્ઞાન 
દૂર કરવાથી જ્ઞાન પ્રકાશી રહેછે. જે મહાપુરૂષ જ્ઞાનવડે સવે 
જાણી શકેછે તે ભગવાન કહેવાય છે. જેમ કચરો કાઢી ના'ખ- 
વાથી પાણી ચોખું થઈ રહેછે, તેમ જે મહાપુરષે મીઠાં વન 
ચનથી સર્વે દુઃખી જીવને શાંતિ આષે છે તે ભગવાન મનાય 
છે. જેમ રુલની સુગધ આસપાસ કેલાઈ સવેને 'ખુશ કરે છે તેમ 
જે મહાપુસ્ષરોના જરા સવે ઠેકાણે ફેલાઈ ખધ્રાને પૂજ્યભાવ 


જૂ 


કરાવેછે તેએ જેનમાં ભગવાન તરીકે ઓળ'ખાય છે. 
મસ પાઠ ૩* 


૧ ભગવાન કોણુ ગણાય? 
2 ભગવાનનાં જ્ઞાન, વચન અને જશ કેવાં હોય? 


અઅ અ.નખ્નય 0૧૦ 7૦ સ૦૧જ.૪ ઇન જમા તતરર.ડાજઇ # તળતત-૭-૩૩૦ાતામાણારતમક લાઇન. હરમ 


બોધ પાઠ ૪. 


શ્રી તીર્થેકર ભગવાન્‌. 


ગયા પાઠમાં ભગવાન કેવા હોય એ સંખંધી થોડીક વાત 
કંહી. આ પાઠમાં એવા ભગવાન આ જમાનામાં (૨૪) ચોવીસ 
થયા. તેમાં પહેલા શ્રી આદિશ્વર ભગવાન' અને છેટ્વા શ્રીમ- 
હાવીર્‌ સ્વામી થયા. શ્રીમહાવીર સ્વામી ભગવાન આજથી 
૨૪૩૨ વષે પર હતા. તેઓએ પોતાનાં સઘળાં પાપ દૂર કર્યા 
તેથી પૂણે પવિત્ર થઈ ગયા. વળી અગ્ઞાન જવાથી તેએ 


“-ન-- “ર૦ રિકળઇન અશ૪.. ગાતકશતાભતત -*0તાવક,તથતટુાઉકિ-..પનક-ત--૦૪ઇ”ડતઝ ૪ આઇ પપપતયાછ. 
હ “અકાજનન-નનાજનઇનટલપાઉ ખાક :.તાન--૦.૦૦૦૦૦૪૯મ૦૦૦૫૬૫શ૮૦૫૫ણઇ-પ૫૯ણાસિણતતૂસક તુ *ાનાત-૦-૦...-.ત૦-૦૭૦૦-જ --નહ ૦ _ .. હાત. /તાઇ તસ .તકછ-.....હ....૦-.૦.........ન-ર૦૦-.-તક.વતાનર- - %. “૭ “ક ૨ 


૧ શ્રી કઠષભદેવ ભગવાન એમ ખીન્ત ધર્મવાળા પણ કહે છે. 


પ 


ર્રાતી થયા, અસત્ય જવાથી સત્યવાદી,પ અને વગર્‌ સ્વાર્મે સવનું 
ભલું થાય એવે! ઉપદેશ આપવાથી લોકપ્રિય ગણાતા હતા, એટલે 
કે તેઓને સર્વ જીવો સન્‍માન આપતા હતા. પાપ, અજ્ઞાન, જાઠ, 
હી કોઇ જીવને કંઈ પણ દુઃખ આપવાનું ખંધ કરીએ તે તે- 
એનાજેવા આપણે પણુ થઇએ. કારણુ કે શ્રીમહાવીર્‌ સ્વામી 
ભગવાનના સધળા સાધુ, સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ તે 
ધમ ખાળકે છે. માટે આપણે પણુ તેમને પગલે ચાલતાં 
આપણા પિતાશ્રી વીર્‌ પરમાત્મા જેવા થઇએજ થઇએ. 


ઞશ્ષ પાઠ ૪. 


આ જમાનામાં કેટલા ભગવાન થયા? 

પહેલા અને છેલ્લા ભગવાન કેોણુ કેોણુ થયા ? 

શ્રી મહાવીર્‌ સ્વામી ક્યારે થયા? 

તેઓ કેવા હતા ? 

પ આપણે પણ તેએના જેવા થઈ શકીએ કે નહિ અને 
તે કેવી રીતે? 


વ્હ 61 / «9 





બોધ પાઠ પ. 
5" 
સૂત્રો. 


શ્રી તીર્ચંકર્‌ ભગવાને સવે પ્રાણીને હિત થાય એવો બોધ 
આપ્યો. તેમના શિષ્યોએ? તે હિત કરનારા બોધને ખરેખર 
સાંભળી, સમજી ધ્યાનમાં રાખ્યો. અને તેમાંથી નાના પણ્‌ 
મોટા અર્થવાળાં વાક્યો રચ્યાં. એ વાક્યોના જથ્થાને સૂત્રો* ક- 
હેવામાં આવે છે. એવાં સૂત્ર હાલ પિસ્તાળીશ છે. આમ શ્રી 
તીથૈકર મહારાજના બોધને સૂત્રરૂપમાં જે શિષ્યો ગોઠવે, તે શ્રી 


રૃ સલને ચાહનાર; ચથાયૈવાદી. ૨ ચેલાએ. ૩ સૂત્ર એટલે નાના અને 
ગંભીર અથેવાળાં વાડ્યો, 





દ 


ગણધર મહારાજ ડહેવાય. શ્રીંગણધર મહારાજ ભગવાનના 
મુખ્ય શિષ્યા ગણાય. શ્રી ગૌતમસ્વામી, શ્રીસુધર્માસ્વામી 
વગેરે, શ્રીવીર ભગવાનના અગીયાર ગણધરે હતા. 


પસ ધાડ પ. 


થા ગણધર મહારાજ તે કોણ? 

થી મહાવીર સ્વામીના કેટલા ગણધર હતા. 
થી ગણધ્રર મહારાજ શું ડરે છે? 

સૂત્રો કે કેય્લા છે? 

મૃત્રો એટલે શું ! 


હમ્ા.? 


તદ 


“ર્ર છૂ 


નન 


બોધ પાઠ ૨, 


કમને કાયરે।, 


કેજે પી વહાલા 1 ત્રો, જેનધર્મમાં એવું કહે- 


ગાઉ કરેલાં ભૂંડા કર્મનું પરિણામ* છે. આપણને જે સુખ થાય 
છે તે આપણે _પૂર્વે કરેલાં સારાં કર્મનું ફળ છે. આમ આખા 


/ હ તિ 


જગતના સવે જીવો પોતાના કર્મ પ્રમાણે સુખ-દુઃખ ભોગવે છે. 
એ ઉપરથી કર્મનો કાયદો એવે ઠરે છે કે “ જેડું કરીએ તેનું 


પામીએ.” * 
પ્રસ પાઠ ૬? 


૧ આપણને સુખ શાથી મળે છે ? 

૨ આપણને દુઃખ શાથી મળે છે? 

૩ કમનો કાયરા રું છે? 

૪ જગતમાં કોઈ સુખી અને કોઈ દુઃખી છે તે તેતું શું કારણુ । ? 


રાર ણકકણ-#ન્‍ઞકનસનન-- કઝીજ- સન-સ૦ર , # ાન્ારતજ હતસ્‍વાર.ઇ સરરરનર અડ પકત: પડ. 9 કમલ 9 ૦૯૫૫૩ “.૦- શ... “5-૦. “.--. બર. કણક. , 








૨ મોટા. ૨ કળ. ૩ અગાઉ. ૪ મેળવીએ. 


પછ 
બોધ પાઠ ૭, 
હ પ. અ 9 
જન્મવું અતે મરવું. 


જીવ મરતો નથી પણુ શરીર બદલે છે, માટે શરીરના જ- 
ન્મવાને, ભૂલથી જીવ જન્મે છે એમ કહીએ છીએ. વારવાર જ. 
ન્મવાને પુનજન્મ કહે છે. શરીરના મરવાને ભૂલથી જીવ મરે છે, 
એમ કહીએ છીએ. આવી આવી બલ અજ્ઞાનથી થાય છે, અને 
જો એ અજ્ઞાન ટળી ન્ય તો આપણે જીવને ખરા પને” 
એળખી શકીએ, એટલે કે જન્મવા અને _મરવામાં થતા દુઃખથી 
છટી આપણે અમર શઈએ. અમર થું એટલે હમેરાં જીવતા રહેવું. 


પસ પાઠં ૭ 


દડ ? 


9 જન્મ-મરે કોણ છે ? 

૨ આપણે જન્મીએ-મરીએ છીએ એમ શાથી જણાય છે? 
૩ પુનજેન્મ કોને કહે છે? 

૪ જન્મવું-મર્વું એ ક્યારે ટળે ? 

પ અમર થવું એટલે શુ? 


બોધ પાઠ ૮7. 
“ ૯€ 
જવ અન ડમઃ* 


પ્રિય વીર બાળકે; આજે આપણે જીવ અને કર્મ સંબંધી 
વાત કરીએ. આપણું શરીર જે આપણે દખીએ છીએ તે જવ 
નથી. જવ તો આ શરીર છે, આ ધર છે, એવું જે જાણે તે 
જવ ે છે. તે છતાં શરીર ( હુ કે એવું ખોડું સમજાય છે માટે શરી- 


[## ૨૯ - ક૧-જ૦--સ્‍ નાક લજલઇ--તાન---ર૦૦-ર૦--છ-* ૦-૦ ૦ ર. “ક. છક, પી. .... ણા. ૫૦-. 1. અં--૦૮ 1-6 ...તબ૯ન -૦-૪ 


રૃ ૨ પ્રભુ કર્મને વિષે દે ખે. છે. 


હ 


કને હું સમજી-મન, વચન અને કાયાથી જેટલી ક્રિયા કરવામાં 
આવે તે ખધાં કમે છે. આવાં ક્રમેથી જવને સંસારમાં ફરી ફૂ- 
રીને રખડેવું પડે છે. જન્મ અને મરણુનાં દુઃખો ખમવાં પડે 
છે. જીવને બદલે શરીરને ભૂલથી હું સમજ કંઇ પણુ કામ કરતાં 
જે આપણાથી ન રખાય એવે મેલ ચડે છે તે પણુ કર્મનાં 
પરમાણું' છે. આ છેલ્લા કમૅનાં પરમાણું એવાં ઝીણાં છે કે તેને 
શ્રી ભગવાનજ દેખી રાકે આપણાથી દેખાય નહે. 


બસ પાઠે 7 


૧ જીવ એટલે રું? 

૨ કમે એટલે શું? 

૩ કમે કયારે લાગે છે? 

૪ કમેનાં ઝીણાંમાં ઝીણાં ૨જકણેોઃ કોનાથી દેખાય અને 
કોનાથી ન દેખાય? 


ખાધ પાઠે ૯, 


જીવને કમે કેમ ન લાગે? 


વહાલા વીરના ખાળકેો અને બાળાઓ, જ્યારે આપણુને 
આ દેખાય છે એવા શરીરને હું ન સમજ, એ શારીરને જે દેખે 
છે, એવા જીવને કે ચેતનને, કે ર્રાનનેજ હું સમજ-મનત, વચન 
ગને કાયાથી કંઈ પણુ કરીએ ત્યારે આગળ કરેલાં કશ ભોગવાઈ 
જાય એટલુંજ નહિ, પણુ નવાં કર્મ પણુ આપણુને ન લાગે. 
આમ આપણે હરહુમેશ જ્ઞાનનેજ હું સમજી વર્તીએ, તે છેવટે 


કઇલમિતનનઇવાન્તરનર--હાળરોભસુતીવનગ-જૂજખ્જુન-ત# ૦૪" - તુઓ ઇતીજ્મા પથ. તટ જીજરમશઉઈજ'-ઇમ,તથાપઇ પાપડના તામારી,-રિકારરિકનતાઇન- ૦ તાઇ ૧4 ૪ ૦-0 થમાધજનનારાસનાતણાભાામમાકવ્કનમાતરઇશઇનઇરજી”તાસ- (માનસ. 





૧ ઝીણાં ઝીણાં ૨જકણ. 


હ 


૦ 


આપણે જેના ધમે બાળકો છીએ, તેવા થઇએ એટલે શ્રી વીર- 
પરમાત્માની પેડે આપણે પણુ કમૅને જીતી મુક્તિ' પામીએ. 


મશ પાઠ હ. 


૧ શું સમજવાથી આપણને કમ ન લાગે? 

૨ સાન કે ચેતન તેજ હું એવા જ્ઞાનથી શું થાય? 

૩ આપણા ધર્મ પિતા શ્રી વીર જેવા આપણે કેમ થઈ 
રાકીએ ? 

૪ જીવ એટલે શું ? 

પ આ શરીર છે એવું કોણ જણે છે? 


બોધ પાઠ ૧૦, 
પુણ્ય અને પાષ. 


જેવું બીજ વાવીએ તેવાં ફ્ળ ઉગે. નઠારા બીજનાં ન" 
ઠારાં ફૂળ થાય અને સારાં બીજના સારાં. ભૂંડા કર્મ વાવ- 
વાથી" આપણુને જે દુઃખ થાય તે પાપ. અને સારા કમે કર- 
વાથી આપણને જે સુખ થાય, તે પુણ્ય. પાપથી દુઃખ થાય છે 
અને પુણ્યથી સુખ. પાપથી થતાં દુઃખ ધીરજથી સહન કરવાથી 
પાપ ખપી જાય છે, અને પુણ્યથી થતાં સુખ ભોગવતાં ભોગવતાં 
પુણ્ય પણુ ખપી નાશ પામે છે. પરંતુ જીવને હું સમજવાથી જ્ઞાન 
એજ હું, એમ સમનય છે. આમ પોતાને જ્ઞાન સમજતાં જે 
સુખ થાય છે, તે સુખને! નાશ થતો નથી એટલુંજ નહિ, પરંતુ 
તે એક સરખું હમેશાં સુખ, સુખ અને સુખજ રહ્યા ડરે છે. 


ર... 


આવા સુખને જેનશાસ્માં અન્યાખાધસુખ એટલે કે જે સુખમાં 


રજા ધોમ સત લઇન: ૦૦.---૦--ન્‍ર૪ ન જુ 'ક- 1ડશાનનયેનતનજડ-નાણળઇ -. હડ. આ... ૧-૮૦ જુવન ખ્યજીનરણ -.. સ ક. ક-ડ૦૩૦--બસાં-નગડાતનાનનખન,--૦ બગડયા પરમા દસ૪૦રજતા.૦૦૬ઝ તા. દરેધદઈરડજનઝઝ-નવનઝત૫૩૦૦-૦ “જ/જ/વ ૪૯-૩-1૬. ઓટ”સક ૮૬ ૩ બહર 9,. 


રૃ ! સક્તિ નિષે આગલા પાઠમાં 1 આવશે મૃક્તિ એટલે કર્મથી છેઢવું, ૨ કરવાથી. 


૧ન 


ક્ોઇપખ્‌, જાતની હરતક ન આવે એવું સુખ કહે છે. એ સુખનેજ 
અનંત' આનંદ કહે છે. 


પ્રસ ધાઠહ ૨૦, 


૧ પાપ એટલે ૭)? 

ર પુણ્ય એટલે શું? 

૩ પુણ્ય-પાપ શાથી ખષી જાય છે ? 
૪ અનંત આનંદ તે શું? 

પૃ અવ્યાખાધ સુખ તે શું? 


-૭૦-ઇનાઇનાલનઇર ૪૧૪૦ જઇનશરનાન ૧૦૦૨0૧" 4. #૪.-/3૧૬. 0.9/:૦ થતા છતા ૪..૮/ 


બોધ પાઠ ૧૬૨, 
શ 
સ્વગે અને નરક, 


વહાલાં બાળકે, હું તમને સ્વગ ને નરકની વાત સમજનું. 
આ સંસારમાં સવગ એ જીવની ઉંચી ગતિ? છે. અને નરક એ 
નીચી ગતિ છે. અહીંઆં જે ઘણા સારાં કમે ક્યા હોય તેનો બઃ 
દલો સ્વર્ગેમાં મળે છે. અહીંઆં જે ઘણાં ભૂંડાં કામ કર્યા હોય 
તેનો બદલો નરકમાં મળે છે. સ્વર્ગમાં સુખ મળે છે અને નર- 
કમાં દુઃખ. જે ઈચ્છા કરીએ તે મળે, એવું સ્વગેમાં હોય 
અને જે ઈચ્છા કરીએ તેથી ઉલટું થાય એવું નરકમાં હોય છે. 
સારાં કામ કરીએ તો સ્વગે ચડીએ અને ભૂડાં કામ કરીએ તો 
નરકમાં પડીએ. 


/૯/ ૯ 


મશ્ન પાટે ૬૨, 


૧ ઉ'ચ ગતિ કઇ? 
૨ નીચ ગતિ કઈ? 


૬ છેડાવગરને।, ૨ સ્થિતિ, ડી 





“4-૨ ૬૦૫ -; -ર-4-બાનજીતમા ામામાકતાબ,.. ૦-. ૩ ત૦-મ૬ણપાણાસારરાનાસ૦મ#ન જતારરમમરનારમાઇર હાસ્પાણણઇથણા હકર, સી 


મિ નન 
ડુ પ. શ વૃ વૃ 
#-ન્તતઇતાતવ ર લિ 


૩ સાશા કામના ખદલે કયાં મળે છે ? 

૪ ભૂંડાં કામનો બદલો કયાં મળે છે ર 

પ જેવી ઇચ્છા થાય તેવું કયાં મળે છે 

ર્‌ તરસ કે ભૂખ લાગી હોય તો મા શું થાય અને 
સ્વગેમાં શું થાય? 

9 સ્વગે કોણ ચડે અને નરકમાં કોણુ પડે? 


ઝોધ પાડ ૧૨, 


મુક્તિ. 


વહાલા વીર્‌ ખાળકે, હવે આપણે કંઈકે મુક્તિ વિષે વાત 
કરીએ. આપણને કોઈ અંધારા ઓરડામાં પૂરી મૂકે અને તેમાં 
માત્ર બે ત્રળુ ખાકોરાંમાંથી સહેજ અજવાળું આવતું હોય તો 
આપણે કેવા પરવશ થઈ મંઝાઇ મરીસએ ! પણુ તેમાંથી કોઇ રીતે 
છટા થઇ ખહાર આવીએ તે આપણૂને કેવી નિરાંત વળે ! ચંદ્ર 
અને સૂરજના પ્રકાશથી આપણે કેટલા ખધા ખુશી થઇએ ! જગ- 
તમાં છટા હોવાથી આપણે કેટલું ખધું સુખ પામીએ ! એમજ 
આપણે શરીર્ર્‌ પી ઓરડામાં ગૉધાઇ મરીએ છીએ અને આંખ- 
કાન જેવાં એક બે બાકોરાંમાંથી આપણે જગત્‌માંતું કેટલું થોડું 
કક જાણી શકીએ છીએ ? તેની ખરી ખખર તો ત્યારેજ પડે 
દું શરીરરૂપી અંધારા ઓરડામાંથી નીકળી મુક્તિના હમેશના પ્ર- 
કાશમાં આવીએ. મુક્તિમાં જવ; કમથી અને શરીરથી છટો રહે 
છે. તે કેવલ ચૅતનર્‌પ, સ્તાનર્પ અને જ્યોતિર્પ એટલે પ્રકાશ- 

રૂપ હોય છે. 

પક પાડ ૬૨૧? 


૧ મુક્તિ એટલે ચું? 


૪ જગતમાં છૂટા રહેવું એ શું ? 
પ જીવે કર્મ અને શરીરથી છૂટા રહેવું એ શું 
દ કેવલ ચેતનર્‌પ, સ્ાનર્‌પ અને પ્રકારારૂપ કોણ હોઈ શકે ? 


બોધ પાઠ ૨૩, 
તચા. 


મહાદયાળું વીર પ્રભુના પ્રિય બાળકો, આજે હું તમને પ્ર- 
ભુની દૃયા વિષે કઇક વાત કર્‌. પારકાના 'દુઃખ ટાળવા પોતાના 
સુખને પણુ છોડવા તેયાર થવું એતું નામ દયા. માતા જેમ પોતે 
દુ:ખ વેઠીને પોતાનાં ખાળકોને સુખ આપે છે, તેમ પ્રભુ થવાની 
ઇચ્છા રાખનાર મહાપુરૂષ પોતે દુઃખ વેઠીને જગતના સર્વ જીવોને 
સુખ થાય એવું કરે છે.. પોતે મહા દયાળુ થઈ જિન ભગવાન 
શ્રાય છે એટલુંજ નહિ પરંતુ સર્વ મનુષ્યને તેવી દયા કરવા બોધ 
આપે છે. જેનધર્મમાં સવે જીવ ઉપર દયા કરવી એ વાત મુખ્ય 
છે. દયા એ મોટામાં મોટો ધમ છે.. એવું બીન ધમવાળા પણ 
માન્ય રાખે છે, પણુ જ્ઞાનમાં અને ક્રિયામાં જેનોની દયા આખા 
જગતમાં શ્રેણ કહેવાય છે. દયા એ પધમતું મૂળ છે.આખા જગ- 
તૂતું કલ્યાણુ દયા પાળવાથી ચઈ શકે છે. આપણામાં ખરેખર 
દયા હેય તો એની મેળે સાચું બાલાશે, પ્રામાણિક ૨હેવાશે, સારી 
ચાલે ચલાશે, અને વાજખી હોય તેટલું ધન મેળવવામાં સંતોષ પણ 
રહેશે. 


કકક નગણ-હઉતા....૦., ઉ... -૭- ઈની. -.-.- -૦૦---મ૭૦/ હ. હાક, -. તના. દતક” “0 નાકલા-યક, ઇ૦૦ન૦--ત6 ૦-મતુન' સમન 91 વામ ૧૧૯૮0 '-મિતટ. ઉતરાથટોક# છૂ *સાકાત-- તાન ર૦૦ ૨... લું: ૭... આત. નાઇ. “જ. -. 0. તાલાળા છુૂ-તા, તાક તીન, જહાજ. *1 કડણખા તી. કત... સ-કયકત મીથ 6...કટા--છૂ નન*-૦"તછ. ૪ રનર" િનણીપિન્યદભાણામનાતૂકર 


૧ “ સવિજવ કર્‌ રાસન રસી, ઈસિ ભાવ દૃયા મન ઉકલ્લેસી, લહી પરિ- 
ણામ એહડું ભલું, નિપનનવી નિનપટ નિર્મછું.'' ભગવાન, પોતે ભગવાન થ- 
યાની અગાઉ આવી ભાવના કરે છે. ૨ અતિ પરમો પર્મઃ 


વ૩ 


મજલ પાઠ ૬૩, 
ટયા એટલે રું? 
પ્રભુની દયા કેવી હોય છે? 
આપણે પ્રભુ જેવા થવા કેવી દયા રાખવી નેઇએ ? 
ધમેતું મૂળ શું? 
પ બીન ધમેવાળા રું માને છે ? 
જેનોની દયા સવમાં શ્રેછઠ શાથી ગણાય છે ? 


૦૬ ૪9 ૮૫ «૭ 


૦%” 


બોધ પાઠ ૬૪. 
"”ાચારે. 
દિનપૃત્ય, 


વહાલાં બાળકે, સવારથી સાંજ સુધી આપણે શું ક] ડરવું 
તે તમને ડુંકામાં કડી સમનનવું. સવારમાં ઉઠી “નમો અરિદ- 
તાળ” એ પદ બોલવું. એનો અયે એ કે “ સર્વે કર્મને જીતનાર 
શ્રી અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર થાવ 7”. પછી માખાપને પગે 
લાગવું, પછી દેહરે જઈ પ્રભુનાં દર્શન કરવાં, ત્યારપછી માખા- 
પની રજ લઈ નિશાળે જવું, ત્યાં ગુરૂને પગે લાગી' વિઘા ભણવી. 
રાત્રે પણુ સુતી વખતે “સમો અરિદિતાળં ? બોલી તેનો ઉપર કરેલો 
અથ 1વિચારી સુઇ જવું. 

જમતી વેળા ચો'ખું અન્ન, જેટલી ભ્ૂ'ખ તેટલું ખાવું વધારે 
ખાવું નહિ. પાણી પણુ ગાળીને પીવું. શરીર અને લૂગડાં ચોખ્ખા 
રાખવાં. રસ્તે નનેઇને પગ મૂકવો અને વિચારી વેણ બોલવું. 

મનથી સવેતું ભલું ચહાવું. સુખે મીઠાં અને સાચાં વેણ 
ખોલવાં અને શરીરે થોડી પણુ કસરત કરવી. 


૨ શ્રેણિક રાન્નના વિનય ગરૂઉપર કહેવો હતે। એ વાત રિક્ષકે સમનવવી. 


ટ 
પ્રસ ધાટ ૬૪* 


૧ સવારે ઉટઠીએ ત્યારથી તે રાત્રે સુઈ જઈએ ત્યાંસુધી સું 
શું ડરવું ? 

માખાપ અને ગુરૂનું કેવી રીતે સન્માન ડરડું ? 

મન, વચત ને કાયાને કેમ સારા રાખવા ? 


“ તમો અરિહંતાળ ' એ ડ્યારે ક્યારે બોલડું અને તેને 
અચ શો? 


ન્ય 


-% ૬ 


ક પ "ખૂ 
ખંડ ન્‌ જા. 
બોધ પાઠ ૬૫. 


ચદ્ધા. 


શ્રી વીર પ્રભુનાં બાળકે, આજે આપણે કઇ શ્રદ્ધા વિષે 

વાત કરીએ. આપણને જેટલું જ્ઞાન છે, તેના કરતાં આપણા 
માતાપિતાને વધારે જ્ઞાન છે. એટલા માટે તેમના વચનમાં વિ- 
ચાસ ક” એ શ્રદ્ધા કહેવાય. આપણા માખાપ કરતાં ગુરૂમાં 
વધારે ઝ્ઞાન હોય છે, માટે તેમનું કહેવું માન્ય કરવું એ શ્રદ્ધા ક- 
હેવાય છે. ગુર્મહારાજ કરતાં પ્રબરુ તો અનંતગણા જ્ઞાની છે. માટે 
તેમની આજ્ઞા માથે ચડાંવવી એ શ્રદ્ધા કહેવાય. શ્રદ્ધાને જેન- 


જ 


શાસ્રમાં સમ્યગ્દર્શન કહે છે. 
અક પાઠ 9૫૦ 


1 શ્રદ્ધા કોને કહેવી ? 
ર શ્રદ્ધા કયા ક્યા રાખવી? 
૩ સમ્યગ્દરરાન તે જું ? 


૧૫ 


બોધ પાઠે ૨૬# 


શ્રાવક 


શ્રો વીરનતાં વહાલાં બાળકે, આજે આપણે શ્રાવક સંબંધી 
કંઇક વાતચીત કરીએ. 
આપણે શ્રાવક છીએ માટે આપણા વિષે નાણુવાની ઘણી 
જરૂર છે. જે માણસ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાને સર્વ જવના હિતને 
માટે કરેલા બોધને સાવધાન રહી સાંભળે તે માણુસ શ્રાવક ગણાય. 
તેઓના ૧નેઃસ્વાચે વેણમાં* શ્રદ્ધા રાખે, અને યથાશક્તિ” તેમની 
આસજ્તાને માથે ચડાવી વર્તે તો તે બધા શ્રાવક ગણાય. 
શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની રેશનામાં* દેવતા; માણસ અને તિ- 
મેચ એટ્લે પશુ પક્ષી, વગેરે ઘણાક હોય, અને જે પ્રભુના વેણને શ્ર- 
વણ કરે તે બપધ્રા શ્રાવક કહેવાય. આ ઉપરથી ચોખ્ખું સમ- 
જારે કે કોઇપણ માણુસ, પછી તે ગમે તે ન્તને હોય તોપણ 
ને જિનતભગવાનનાં વચન સાંભળી તેમાં શ્રદ્ધા રાખે તો તે શ્રા- 
વક ગણાય. શ્રાવકને ઘર-ખાર; છેયાં-છોકરાં; ધન-દોલત બધું 
હોય, તે છતાં પ્રભુએ જે શ્રાવકના પ્રમ કલ્યા હેય તે પ્રમાણે 
વર્તવાનો ખપ કરે.” 


અસ પાડ ૬૬, 
૧ શ્રાવક કોણ્‌ ગણાય? 
2 શ્રાવક કોષ થઈ રાકે ? 
૩ શ્રાવકને સેસારમાં શું ચં હોય? 





કાઇશીમકાઇ” 


કઝબકવનઝયન્ાડકડ 44. ક કાળકા: યાઓ દિડાઈ કકે. ૦ *-----ક------ * -૦-- ન --૦૦-ખ૫ હીીઉઈ ણા કઈઇર# નહ: નત... થા. ક.2. _. 80 . _..) . તમ.-૦--૭4૫. ક. ૩ ૮૧૫૯૦૦, હક આળ _ા તાનજ (ખાણણસિી-વ૪”૪”- કષતમતાસ * 9: છ કણક "#જજહામિત”-ર% રજજ-૫છ.. ૪૪1 *કકકસઇગવન પાકક ન -રકન૦૦૦૫૪૦નઇ ૧૫૦ છાઇમ્કત.ભાજમાઇ .મરસતામ-:.૦:મઊ. ૧૪. ...... 


૧ ધ્યાન આપી. ૨ આપણાં બધાનું ભછું થાય અને ધાવે પણ 
સ્વાયૈ ન હોય તેવું. ૩ વચન -બાધમાં. ૪ શક્તિ પ્રમાણે. પ ઉપદેરશા આપતી 
વખતે. ૬૧ સાંભળે. ૭ ચીવટ રાખે. 


૧૬ 


બોધ પાઠ ૧૭, 
દેવ, ગુર્‌ અને ધમે. 


શ્રી વીર પ્રભુના વહાલા પુત્ર અને પુત્રીએ, આપણા રેવ 
કાણ, આપણા ખુર્‌ કાણ અને આપણો ધ્રમે શ]? એ વિષે ન્બાન 
પણે આજે કઇક સમજગએ. 

અઢાર દ્દોષોને જીતવાથી જેમાં અનંત ગુણે પ્રગટી રહે છે, 
તેવા શ્રી જિન ભગવાન તે આપણા દેવ છે. 

ઘર-ખાર; બેરી-છોકરા; ધન-દોલત; સગાં-વહાલાં સર્વેને 
છોડી આ સેસારમાં જે મહા પુરૂષો ઉપર કહેલા શ્રી જિન ભગ- 
વાનની આજ્ઞાને માથે ચડાવી, સાધુ મહારાજને જે ધર્મ માર્ગ, 
તેમણે ક્યો છે; તે પ્રમાણે વર્તી,” આપણા કલ્યાણને માટે શ્રી 
જિન વાણીનો ઉપદેશ આખે તે સાધુ મહારાજ આપણા ગુરૂ છે. 

શ્રી જિન ભગવાને ખતાવેલો દયામય ધમ તે આપણે 
ધર્મ છે. ા 

આમ શ્રી જિન ભગવાન્‌ એ રેવ, સાધુમહારાજ એ ગુરૂ, 
અને શ્રી જિન ભગવાને ખતાવેલી સવે જીવપર ટયા કરવી એવે 
ધમ, એ ત્રણેમાં જે શ્રદ્ધા અને પજ્ઠો વિશ્વાસ રાખવો તેતું નામ 
વ્યવહારમાં સમ્યડત્વ કહેવાય. સમ્યકત્વ એટલે સાચી શ્રદ્ધા. 


મશ્ષ પાઠ ૧૬૭, 


૧ આપણા રવ કોણ ? 
૨ આપણા ઝુરૂ કોણ? 
૩ આપણો ધમે શો? 
૪ વ્યવહારમાં સમ્યડત્વ કોને કહે છે? 


“---ક-------૦----૨મ્તસ્‍ન્ઝ-ન--. ---- --.----- 





કનક કમા-તદતાતતઇ૫૦--૦-તહતહતાતમાસાજીશાનન -7 તાાનરમકહતકમકણનશતામારમારરાપનમતસમઃ૦મઇનસબટતનાનટાતકનનકામમરનનામતાવનારનાનારરિ 


૨ ચારિત્ર પાલી, ૨ શ્રી જિત ભગવાનની વાણીને, 








૧છ 


બોધ પાડે ૧૮૦ 
શ્રાવકની ૨ને. 


વહાલા બાળકે), આપણી શ્રાવક લોકની શી શી ફરન્ને એટલે 
જર્‌૨ કરવાનાં કામો છે તે વિષે વાત કરીએ. 


૧ આપણે નિત્ય ઉઠતાં અને સૂતાં, તેમજ કોઇ સારૂં કામ 
કરતાં “ નસો અર્દિંતાળ ” પદ બોલી પ્રભુને સંભારવા નેઇએ. અને 
દેવપૂજા પણુ રોજ કરવી ન્નેઇએ. 

૨ કંઈક ને કંઈ નવું જ્ઞાન આપણે રે।જ મેળવવું ન્ેઇએ. 

૩ આપણે નિત્ય ગુરૂની અને માબાપની સેવા કરવી ન્નેઇએ. 


જ આપણે ધેર આવેલા પરોણાઓની આગતા સ્વાગતા 
કરવી નેઇએ. 


પ ભૂખ્યાને અન્ન, તષ્યોને પાણી આપવું. અને આપણે સવે 
ઉપર દૃયાળુ રહેવું નનેઇએ. 
ટેકામાં શ્રી (જિન દેવની ભક્તિ; જિન ધર્મતું જ્ઞાન, ગુર્નેા 
અને માખાપનો વિનય; પેર આવેલા ઉપર ઉદારતા, અને સર્વ 
જીવપર દયા, એ ઉત્તમ ગુણ્‌। ધારણુ કરવા નેઇએ. 


પ્રશ્ન પાઠ ૨૮? 


૧ શ્રાવકની શી શી ફરને છે? 
૨ ટૂંકામાં શ્રાવકના પાંચ ઉત્તમ ગુણુનાં નામ આપે. 


“અનરઅ-૦-: - #બ્જજ "૪ર કુળસ.' -/* ૦9૯ ઊામાશાતણરમનતભગતસમારનાશઇનાઇી 


હુજ* * "લાઇનના ભ૯ાસમ-૦૦0પાઇશઇતાતમરતળઇ. ન--સાનતતત૦ર-. ---મ૦૦મભ તીત સળશઇનમણભરણશ#શ તા.કશપપછતક -થાતમતમેઇ૦ઇ-. કતરા -નર...નઈ.૦-ફ-,તામઇ “બખરનનવબી મક, ૫. ..મ૦-&- -4: #-.૦--૦૦૯મ૦૦તસથાણણુળઇ સ-૦૦-૪૦૦%"શત૪ ક. ૫૬... 


૬ ધર્મો, કતવ્યો; 10૫1168. 


૧૮ 
ક મ. 
ખડ ૩ જા. 
ખાધ પાઠ ઉહ, 


નીતિ. 


ગ્રિય ખાળકેો, આજે આપણને ઉપયોગી નીતિ કઈ તે વિષે 
આપણે કંઇક વાત કરીએ. જે ખર્ફે-ખોડું, સારૂં-નરસું સમજ; 
ખૂરે કે સારે રસ્તે ચાલડયું એ નીતિ છે. નીતેથી ચાલનાર મા- 
ણસ આ લોકમાં અને પરલોકમાં” સુપ્મી થાય છે. નીતિ એજ 
ધમનો પાયો છે, એટલા માટે જે જે ધમેમાં નીતિ ઉત્તમ, તે 
તે ધમની રચના” પણ ઉત્તમ હોય છે. કેટલાક નીતિના માગે 
એવા છે કે આ લોકમાં આપણા વતેનમાં આપણને અડચણ ન 
આવે, અને બીન્ન જન્મમાં આપણને ઉંચ ગતિએ પહોંચાડેઃ-- 


નીતિના નિયસે!. 


૨ કેઇને દુઃખ દેકું નહે. ૨ સાચું બોલવું. 
૩ પ્રમાણિક રહેયું. ૪ બોલેલું પાળવું. 
પ ઉલોગી થવું. દૂ વિનયવાન થવું. 
૭ પવિત્ર રહેયું. ૮ ન્યાયી થવું* 
હ સારાં કામમાં હિંમતવાન વું. ૧૦ સંતોષી બનનું. 
૧૧ વિવેકી થવું.” ૧૨ સુશીલ રહેવું. 


, મશ્નચ પાડે ૬6. 


જનીતિતેશું? 
૨ નીતિ પાળવામાં લાભ શો? 
૩ નીતિના નિયમો કહો? 


9: "મમમાશાગાપતરરતામ્તાઉત#ન- આન. -.. તાહ” ટ48 સહાઈતનટઆતી-તન-સાઇ ઉતા, ઉતાતાનટ 0 હ -0પમુ- _.તળસપતાતીસન મિ. "ક. સ.હીઇ. ૦ - હરિ ને કક ---ર૭ા...સઇ-ત, હાક ના. “હાઉ. 9 -૦ સ્‍ત૪તનશુકન,.-. સૂ નગણી્ઇબ-નછ-૦ - -૦-૦-નન-9- છના ઈંજડ-વ૦ ક. તનાં. ર0પ ત. . ત તાયા * 4 રૂ૪ *૪"૪" "દવસ * ર"૦નમન---૦-૦ત ક... - -.2 « ક:ઇનારઇઅનાસનાનતાકાકાકજણઇ જુ 


૬ આ «નન્‍્મમાં. ૨ ખીન્ન જન્મમાં. ૩ ખાંધણી; ખીલ્ડીંગ. ૪ સાચો 
પક્ષ ત્રહણુ કરવો, પ સાચું ખોટું તપાસફું. ૬ સારા આચાર પાળવા, 


૧૯ 
બોધ પાઠ ૨૦, 
નીતિ વતેનથી' લાભ, 


૧ કોઇને દુઃખ ન દ્વેવાથી આપણુને દુ:ખ આવતું બંધ થાયછે. 
૨ સાચું બોલવાથી, આપણા વચન પ્રમાણે જગત્‌ માં બનાવે! 
બને છે. 

૩ પ્રમાણિક રહેવાથી, આપણે મેળવેલું સુખે ભોગવાય છે. 
૪ બોલેલું પાળવાથી, લોકોનો આપણાપર વિશ્વાસ બંધાય છે. 
પ ઉદ્યોગી રહેવાથી, આપણને ધન, ધાન્ય, વસ્ત, વગેરે 
સુખેથી મળી રહે છે 

મોટાનો વિનય રાખવાથી, લોકોમાં આપણી ઝીર્તિ વધે 
છે, અને આપણી ખબીન્નત અદખ રાખતા શીખે છે. 


ક 


૭ મન; વચન અને કાયાવડે કોઇને દુઃખ ન આપવાથી 
આપણને મનમાં શાંતિ, વચનમાં પ્રિયતા, અને કાયામાં 
સુખ આવી મળે છે 

૮ ન્યાચી થવાથી સારા લોકોના સમાગમ વધે છે. અને 
નઠારા લોકો આપણાથી ખીહતા રહે છે અને કેરીથી 
ભૂંડું કરતાં પણુ ડરે છે 

હ સારા કામમાં હિંમતવાન રહેવાથી આપણા બીન્ત સદ્‌- 
ગુણો પણ્‌ વધારે વધારે બહાર આવતા જાય છે. 

૧૦ સંતોષી બનવાથી, [ચૈતા-અશાંતિ કે ઉત્થલપાથલ થતી 
નથી. 


૧૧૨ વિવેકી થવાથી દિવાની પેઠે સાચું,-ખોટું; સારં-નરસું, 
જલદીથી એળખાઈ જય છે. 


અતત, રણિનનઇન-અ--૦--૦..ડ.. છા-નયત૦- ધ્તસારનળજાનણ#-નબવણણ,ક * 4" શમ, 'હારતજા ૧ પ્વિરાહળ. .. કકૂઉ#ટ પ તમણત ?:. કટ. આટઇૅ- પકત ૮. 9: "૪ 1૪ 7૬૧ જાવ્પાણયામુ સઇ... #. પાારમાશશતાઇ તાત કવાસઉન . -. નતહ. / "તમાશા ણના ર૫... “ઇાન્સળનાઇજાનતા 


૬ વતેન એટલે વતેગું, ચાલવું, પાળળજું. ૨ મધુરતા, મીઠારા. 


પહકનડસ્‍ત ૧2. ૮-૫ _ .%:ાઇઝાશકમઝ ? તાનક જ (તરતના વરઝરઇ” ૪ ૪ાવરા૦- જ. “જામા પઝમસાકરજાઝના હઝરતક... ગય, 





ખે 0 
૧૨ સુશીલ રહેવાથી, આપણા સદ્ગુણુનેો આપણુને તુરત લાભ 
મળે છે. અને બીન્ત લોકો આપણુને નેઈ જલદી તેવા 
શ્રવાતું શીખે છે. 
મરક પાઠ ૨૦, 
૧ નીતિના પ્રત્યેક નિયમોના લાભ ગણાવે ? 


ર૧ 

લાલન ગ્રથિત દૃણ્ણાતમાળા. 
હ ૧૧ ૨" 0 
સસાર ડૅબાછ: 
પુષ્પ ૬૫,- મકુબિદુ', 


એક ઘણા અંધારા કુવામાં એક માણુસ કુવાને મથાળે 
આવેલા વડના ઝાડના એક ડાળામાંથી અદર લટકતી બે વડવા- 
ઇને પકડી રહેલો માલૂમ પડતો હતો. આ કુવામાં પાણીની 
સપાટીપર ચાર મોટા અજગરે? કુફાટા મારી મારી હરધડી 
કુવાની હુવાને ઝેરી કરી મૂકતા હતા. જે બે વડવાઇએને આ 
માણુસ પકડી લટ૪ી રહ્યો હતો; તેને એક કાળા અને ખબીન્ને 
ધોળા એવા બે ઊંદરો રાત્રદિવસ કરડી રહ્યા હતા. જે ડાળા- 
માંથી આ વડવાઇઓએઓ લટકતી હુતી_ તે ડાળાને એક હાથી પોતાની 
સુંઢમાં ઝાલી મરડી ભાંગી નાખતો હોય એમ ટેખાતો હતો. 
આજ વડવાઇઓની વચ્ચે એક મધપુડો હતો. તે ઉપરની મધ- 
માખીઓ ઉટી ઉઠી ડંખ મારી રહી હતી. કુવામાં આવેલા 
માણુસને હુવે જે કઈ સુખ તેમ છતાં મળતું હતું તે એ 
હતું કે પેલા મધપુડામાંથી થોડે થોડે વખતે મધતું એક એક 
ટીપું ટપકી બરોખર તેના મુખમાં પડતું હતું. આ મધના ટીપા 
પીવાના રસમાં તે એવો તો ગુલતાન જણાતો હતો કે તેની 
આસપાસ આવેલાં આવાં ભયકર દુઃખની તેને ખખર પણુ હોય 
એવું જણાતું ન હતું. 
આવામાં કોઈ મુનિરાજ તે કુવા પાસે આવી ચડયા, કેટ- 
લેક અંતરે મળતાં મધના માત્ર થોચક ટીપામાં લલચાયલા આ 
માણુસને મહા દુઃખમાં જેઈ તે સાધુસુનિરાજને ધણી દયા આવી. 
કારણુ કે સાધુઓ હમેરા નિષ્કારખુ બંધુઓ હોયછે.' 
હુવે સાધુ મહારાજે આ માણુસને ઉપદેશ આપવા માંડ્યો 
કે તું કુવામાં પડ્યો છે, વળી તે કુવો અંધારો છે; કુવામાં મોટા 


ન. ૦-૨૦-૦. ૪-૦૯-૦૫૪૦... .... --૦૦----૦-૦૦૦૦૦મ૦- “૦-૦ 


[તમ જાય નાનરી“ ૦-૨ ૭૦ 


૬ સધતું ટીપુ. ૨ સપા. ૩ નિષ્કારણુ બંધુ એટલે વગર મતલબે 
(તતી પેઠે કામ ડરતાર. 4 ડા 0101. 


ટ્રે 


ચાર સર્ષો છે. તે કુવાની હવાને ઝેરી કરી મૂકેછે એટલુંજ નહિ, 
પખુ ને તું અ હીંથી નીચે પચ્યો તો એ ચાર અજગરે તને ગળી 
જશે. ર તું 
રાખી છે. માટે 


અટ 


એમ સમજતો હોઈશ કે મૈ આ વડવાઈ પકડી 
માટે પડવાની ધાસ્તી નથી, તો તે પણુ ખોડું સમ- 
જજે. કારણ કે જરા કાન દઇને સાંભળ; એજ વડવાઇઓને કાળે। 
ધ્રોળા એવા ખે ઊંદરો રાત્રદિવસ ડી કાપી રહ્યા છે, એટલુંજ 
નહિ પણુ આ વડનું ગળું જેમાંથી લટકતી વડવાઇએ તું પકડી 
રથો છે, તે યાળાને એક મદેન્મત્ત હાથી મરડી ભાગી નાખે છે. 
માટે તું આ ત્રણ ર્સીવાળા દોરડાને પકડી બહાર આવ અને 
માત્ર આ મધના થોડાક ટીપામાં મોહપામી આ ભયંકર દુઃખને 
ભૂલી ન જા. કારણુ કે જે ગળું તૂટ્યું કે વડવાઈ કપાઈ તો આ 
મહાદુ:ખમાં તારા મધ્રનાં ટીપાં જેટ્લું સુખ છે તે ક્યાંએ જતું 
રહેશે. એટલુંજ નહિ પરંતુ તું આ કુવાતા ઊંડા પાણીમાં પડી 
ડબી મરીશ. . અત્યારસૃધી મધુખદુના થોડાક સુખમાં લલચાયલેો આ 
માણસ પોતાની હાલત બીલકુલ સમજતો નહિ હતો. તે જેમ 
જેમ દયાળુ જુનિરાજ કહેતા ગયા તેમ તેમ પોતાની આસપાસ 

નેવા લાગ્યો. તે છતાં આ એક ટીપું લઈ લઉં, વળી ખીજું, 
વળી ત્રીવ્કું, એમ એડું કેટલીક વાર થયા કર્યું પરેતુ આખરે તેની 
ખાતરી ચઈ કે હું ઘણા દુ:ખમાં પચ્યો છું, અને ને ગુર્‌ મહા- 
રાજના નાખેલા આ ત્રણુ ર્સીવાળા મજબૃત દેોરડાને પકડી બહાર 
નહિ નીકળું તો આ કુવાના ઊંડા પાણીમાં પડી ખચ્ચિત ડુબી 
મરવાને. આવે વિચાર કરી મધબદુના રસને પડતો મૂઝી' ગુરૂ 
મહારાજે નાખેલા ત્રણુ રસીએ વહેલા મજબૃત રારડાને પકડી 
તે ખહાર આજ બ્યો, અને બહાર આવી ખહારના અજવાળાથી 
નવા લાગ્યો તો તેની પૂણુ ખાત્રી થઈ. એટલે ગુર્જીને ચર્‌ણુ 
પડી પગે લાગી કહેવા લાગ્યો કે ખરેખર તમે મને જીવતદાન 
આપ્યું, તમારો ઉપકાર વળી શકે એમ વધી. 


કસ નરમ-૦૦૦૦૦ન૨૪નઝાજ». 





દા નામમતનાનસુતરન્ન્૦નામરવનારનઇનાણિમમાઇઉન૧,- પટ ક... ન્ન્‍--: નહ રેહા વકક લામ, માસા: ૩ 2.» 


૧. કારણ કે અત્યંત દુઃખતું ભાન થતાંજ માણસ વિષને અલ્પ 
સુખને છેડી વેરાગ્ય તરક વળી એટલે તેવા સુખ ઉપર અબલ્લાવ લાવી, 
પૂણે ઝુખની શોધ તરફ વળતા જણાય છે. 


